WikipediA 

Japanska 


Japanska ,,nihongo“) er tungumál, bæði tal- og 

ritmál, sem er aðallega notað í Japan. Um 130 milljón 
manns kunna tungumálið og er það áttunda mest talaða 
tungumáli heims. Málvísindamenn deila um flokkun 
japanska tungumálsins, en megin kenningin er sú að það 
sé einangrað tungumál sem á sér margar birtingarmyndir 
og í raun yfirheiti á tungumálaætt sem kallast japönsk 
tungumál. Önnur kenning segir að japanska sé hugsanlega 
hluti af svokallaðri altísktri tungumálaætt sem nær yfir 
mikinn hluta Mið-Asíu og inniheldur einnig tyrknesk, 
mongólsk, kóresk og mansjúrísk mál. Hvorug þessara 
kenninga hafa enn verið samþykktar opinberlega. 

Japan er eina landið þar sem japanska er hið opinbera 
tungumál (eyjan Angaur hefur þrjú opinber tungumál og 
er japanska eitt af þeim). Japanska er þó töluð í mörgum 
öðrum löndum sökum landsflutninga og ber helst á henni 
í Bandaríkjunum, aðallega í Kaliforníu og Hawaii, 

Brasilíu og Filippseyjum. Japönsk menning hefur þróast 
stöðugt í margar aldir og ólíkt mörgum öðrum 
þjóðarmenningum hefur hún ekki orðið fyrir barðinu á 
innrásum þjóða og menningu þeirra fyrr enn nú á seinni 
árum. í gegnum tíðina hefur þó í japönsku safnast upp 
mikið af tökuorðum úr kínversku, portúgölsku, hollensku, þýsku, frönsku og nýlega ensku. 60 % orðaforða 
japönskunnar er tökuorð frá kínversku. 



Japanska 

H&M [nihongo] 

Málsvæði 

Japan 

Heimshluti 

Austur-Asíu 

Fjöldi málhafa 127 milljón 

Sæti 

8 

Ætt 

Japanskt 


Opinber staða 

Opinbert 

Japan 

tungumál 

Tungumálakóðar 

ISO 639-1 

ja 

ISO 639-2 

jpn 

SIL 

JPN 

ATH: Þessi grein gæti innihaldið hljóðfræðitákn úr 

alþjóðlega hljóðstafrófinu í Unicode. 


Efnisyfirlit 

Saga og flokkun 

Landfræðileg dreifing 

Ritunarkerfi 

Hljóðfræði 

Málfræði 

Tengt efni 

Tenglar 


Saga og flokkun 


Deilt er um uppruna japanska málsins, þar sem það er mjög ólíkt flestum öðrum málum. Helstu 
kenningarnar eru: 







■ Að japanska sé hluti af altíska málhópnum, sem inniheldur m.a. mongólísku og tyrknesku. 
Þetta er rökstutt með því að japanska hefur sömu framburðareiginleika og finnska , eistne ska, 
kóreska og tyrkneska. Enn fremur hefur það tvo framburðartóna, líkt og serbneska, króatíska 
og sænska. Auk þess eru mjög mörg dæmi um samsvaranir í orðaforðanum. 

■ Að japanska sé komin af öðrum asískum málum. 

■ Að japanska sé tengd suður-asískum málum. 

■ Að japanska sé nokkurskonar créole. 

■ Að japanska sé einangrað mál sem varð til án tengsla við og áhrifa frá öðrum málum. 


Landfræðileg dreifing 


Þótt japanska sé nær eingöngu töluð í Japan hefur hún á nokkrum tímabilum í sögunni verið töluð í öðrum 
löndum eða þegar Japan hertók Kóreu, Taívan og hluta af Kína. Heimamenn í þessum löndum voru neyddir 
til að læra japönsku og Kóreubúar fengu japönsk nöfn. Út af þessu eru enn margir í þessum löndum sem tala 
japönsku í stað eða með staðarmálinu. Þar að auki tala innflytjendur frá Japan sem búa að mestu í 
Bandaríkjunum (aðallega Kaliforníu og Havaí) og Brasilíu oft japönsku. Afkomendur þeirra eru kallaðir 
„nisei“ (—tí) eða „önnur kynslóð“, en sú kynslóð talar hinsvegar yfirleitt ekki góða japönsku. Þar að auki 
er nokkrar milljónir taldar vera að læra japönsku. 

Ritunarkerfi 


í japanskri skrift er að mestu notast við þrjú kerfi: kanji, hiragana og katakana. Kanji er kínversk skrift sem 
var innleid í Japan á 4. öld. Hiragana er aðallega notað til að sýna beygingu orða með samstöfum en 
katakana er aðallega notað fyrir tökuorð úr öðrum tungumálum. Elstu textar á Japönsku eru frá 712. 

Hljóðfræði 


í Japönsku eru engin tannvaramælt önghljóð (F & V) en á móti finnst raddað sem óraddað tvívaramælt 
önghljóð (þveröfugt við íslensku) og kannski má rekja þetta til smærri efri framtanna. Ennfremur er hvorki 
-þ né -ð. Bæði raddað sem óraddað blísturshljóð er að finna í málinu (s & z) og -r má finna raddað sem 
óraddað. í japönsku er ekkert hliðarhljóð (L). 

Málfræði 


Engin greinir er í japönsku. Nafnorð hafa ekkert málfræðilegt kyn og trakterast hvorki í tölu né föllum. 
Sagnorð trakterast hvorki í persónu né tölu. Lýsingarorð og atviksorð stigbreitast ekki þó skjóta meigi fyrir 
framan þau motto (meira) og mottomo (mest). Engin eignarfornöfn er að finna í japönsku en jafngildi þeirra 
myndað með eftirsetningu smáorðsins 'no' eftir tilvíkjandi perónufornafn. Eiginlega bara sagnorð taka 
beygingum í japönsku. Lýsingarorð í japönsku eru ólík lýsingarorðum í vestrænum málum því þau líkjast 
sagnorðum og hafa hætti og tíðir svo jafnvel er litið á þau sem undirflokk sagnorða. 

Tengt efni 


Þessi grein inniheldur japanska 
(— stafi. 

Ef vafrarinn þinn styður ekki þá 

__leturgerð er líklegt að þú sjáir 

—‘ Mojibake í staðinn fyrir kanji eða 

kana. 


■ Kanji 

■ Hiragana 

■ Katakana 








Tenglar 

■ Japanska stafróf þjálfun (PDF) (http://brng.jp/50renshuu.pdf) 


Sótt frá „https://is.wikipedia.Org/w/index. php?title=Japanska&oldid=1559404“ 


Þessari síðu var síðast breytt 15. maí 2017, klukkan 15:23. 

Textinn er gefinn út samkvæmt Creative Commons Tilvísun-DeilaEins leyfi. Sjá nánar í notkunarskilmálum. 






